


CAN NEWYDD, 

íYN RHODDI Wb AM“ 
Jane Francis yr hona ddihenyddiwyd yn 
Niiref. Reading, Berkshire, ar ddydd. Sad- 
ŵrn, Mawrth: y Pedwerydd, am lofruddio 
dao blânt eì merch, sef: Ann Francis, ar 


nos, Wener; y lOfed o fis Chwefror diweddaf 








Cenìîr ar “Bryniau Iwerddon. 








Nesewch: yr holl gym'dogaeth ar unwaith bob yr ur, 

Boed hyn o gân yn rhybydd er defnydd i bob dyn : 

LE. geisio Crist yn syndyn-rhag coelio'r gelyn:câs, 

Nes cyrhaedd gwlad gorfoledd trwy ryn? ei ryfedd 
ras. 


Jane Francis yw fy nhestyn boed hysbys'i bob dyn, 
Fu'n byw gerllaw tref. Reading yn Berkshire loywedd 
.lunsg Aw bric 
A gafodd drom farwolaeth ar grogbren aflan yw, 
Awddwyn-êi merch ei:liunan ì wrthod deddfau D'uw- 


Yr oedd ei'hunig eneth tua dwy-ar-bymtheg oed, 
Heb gaffael ganddi gerydd narhybydd ehwaith erio'd: 
I wrthod hyll arferion echryslon droion drwg, 


Ond:gadaeliddirodioar lwybrau'r maglau mwg. 


Gosododd ffordd godineb o flaen y fwyndeg fun, 
Dangosodd lwybr trallod i'w hynod.ferch ei hun 


Heb ddysgu erioed ei phlentyn ar un o lwybrau'r Ion, in 


Ond mewn godineb gwartlius arswydus ydyw son, 











2 


'Yr eneth a feichiogodd bi lithrodd ìi ddrwg lam, 
Wrth ddilyn ffyrdd godineb arferion eì hen fam; 
Trueni mawr ìi feddwl fod yma famau'n fyw, 

Yn dwyn eu plant i fynu i wrthod, deddfau Duw, 


Fe ddaeth ei chyflwr gwarthus yn hysbys cyn pen hir, 

A'r eneth oedd er hyny o hyd yn gwadu'r gwir: 

A'i mham yn gwadu'n greulon; trwy, lwon dyfnion 
dwys, 

Nes daeth yr amser esgor, mae'n beth o ddirfawr 
bwys. 


A'r degfed dydd o Chwefror daeth arni galed gur, 
Rhwng un a dau o'r bore mi draetha eiriau gwir ; 
Ca'dd esgor or ddau efaill, sef mab a merch yn gu, 
Neb ond ei mham a hithau nid oedd o fewn y ty. 


Pwy galon byth nag wylai wrth geisio gofio'r cam, 
A meddwl am' y geiriau lefarai ei herchyl! fam : 
Gan ddweyd :pa fodd y magwn i rhai'n nm RGge 'n 
rhw ydd, 
Gwell i ni 'nawr ei aM ed ean GMU r ddau o'n 
gwydd. 


A'r eneth a ddywedai nage fy anwyl fam, 

Na fyddwch mor echryslon a gwneud a'r gwîrion gam; 
Godineb sydd yn ddigon o ddrwg yn erbyn Duw, 
Ond mwrdro gwaith truenus a rhy arswydus yw. 


V ferch a ddywedodd eilwaith mewn geiriau goleu'n 
gu, 


Gochelwch eu difetha”? rwyn deisyf arnoch chwi : 


Gan ddygwydd i mi'r aflwydd sef "yn o drum ydd 


drud, 


Chwenychwn gadw. eu bywyd serch beiiihiu hyd ybyd, 


Llefarai'r wraig echryslon yu ei hafradlon fryd, 


Gan ddweud mi fyna ddygyd eu bywyd hwy o'r byd | 


_ Ac os tydi ddywedi.ddim yn fyerbyni,; 
: Mi wnaf a'm llaw fy hunau run dibên a thy dis: 


is 3 

Ar hyny'r wraìg o'i gwirfodd a'u lladdodd yn ei llid, 

A darniodd hwy a'r clifer anhawddgar oedd o hyd ; 

A'u taflu wnaeth y filen ei hunan heb wahan, “ 

I'r moch a rhai'n a'u llarpiau hwy'n ddarnau node 
man. 


AU» 


| A'r ferch oedd yn ei gwely yn ffaelu a:chodi eì phen, 
Rhag ofn i'w mham ei hunan ei: bywyd-ddwyn i ben; 
Hi waeddai Arglwydd maddeu fy meiau mawr i mi, 
Fy mam sydd ynfy erbyn Duw dwg fi'th deyrnas di, 


|A'r boreu daeth cym'doges i'r ty i geisio tân, 

| A'r ferch a waeddodd allan ei hunan heb wahan; 

| Dewch yma O dewch yma mi draetha'r geiriau gwir, 
| Fy mam fy-hun a laddodd fy mhlant trwy galed gur; 


|Rhwng un a dau o'r bore esgorais yn ddigudd,. 

| Ar fab a merch fwyn-eiddlon am hyn mae 'mron yn 
| brudd; ; 

A'm mam fy hun â'u lladdodd, a hyn ddywedodd hi, 
Os rhoddwn air i'w herbyn y gwnai'fy nibeni, 


A'r wraig a redodd allan mewn dychryn mawr ar dir, 
Ca'dd weled fod yr banes i gyd yn eitha' gwir; 
Hysbysu i'r swyddogion yn union yno wnaeth,. 
A rhoed y wraig anliawddgar o fewn i'r carchar caeth 


Doedd ond ychydig ddyddiau nes daeth y trial dwys, 
: Ag yno 'roedd ugeiniau dan boenau mawr o bwys; 
Fe wylai'r Judge a'r Jury mewn culni mawr bob cam, 
Wrth ganfod cymmaint dychryn sef merch yn erbyn 
mam. 


A'i threial ni pharaodd ond pymtheg munud pen, 
'. Fe fwriwyd hon i farw rhwng dae'r a nefoedd wen ; 
' Am dywallt gwaed y gwirion O dyma greulon graith, 
Ca'dd fyn'd yn un a deugain i'r tragwyddoldeb maith. 


: Y Barnwr a'i cynghorai mewn geiriau goreu gwir, 
I 'mofyn am y Meichiau fu'n diodde'r hoelion dar; 












ni - 


A'ì' merch yn.wylo'n; waeledd dan;oeraidd groy wedd 
s by gei, 
| A'r dyrfa'n gwaeddi'n galed ar-rân;ei henaid;hi; | 
“fî Dydd Sadwrn y Pedwerydd o Fawrth anedwydd nod, 
Dioddefodd ar y crogbren yn una deugain oed ;__., ^/ 
hen, Rhai ;miloedda-ymìgasglodd o'e gwirfddd yno nghyd | 
bon; I: wel'd: y tìlen hyny'nieael:ei.ilybeni'o'r bydd 
WW Bw farw fel y gareg-och arwed oedd ei ghur, | 
H Heb geisio dim dedwyddwch gan Ddaw na Heddweli 
bir; ,. On ; 
Ond rhegu a melldithio pob,gwr oedd ynogyd, | 
Ag yn ei nod anpuwiol aeth i'r anfarwol fyd. | 
Ei:mierch sydilar wallgofi, bob awr.ia'i bronau'n | 
brudd, Î 
L. Mewn' llewyg ar ollÌleŵyg newn dirmyg nos adydd ; 
yn lDoctorïaid sy'n êi' gwaitïo Ow waeled yw eì gwedd, | , 
Heb obaith llai na myned o'r byd i waelod bedd. 


O famau plant ?y gwledydd mae'n. rhybudd î:bob, 
rhyw, | 
F-ddwyn eich:plant i fynu mewn-dysg igaru Duw; 
Fel na:bo eu gwaed i'ch herbyn pan ar gymylau'r neb 
Daw Crïsti farnu'r bobloedd rhyw fore mawr; Amen 


R. Williams, a'i cant< 





Ï 
Î 


PiWEDD. 


* i yŵro — —— ” 
EGriffillis, Argraffydd; Abertawy. 





